MAE'CH DATA 


1. Allwch chi baru'r geiriau hyn â'u diffiniadau? 


Neges ddigidol gan ap neu 
Gosodiadau @ wefan i ddefnyddiwr 


preifatrwydd 


Yn esbonio beth mae'r ap 
neu'r wefan yn ei wneud 
gyda'ch data 


Traciwr lleoliad e 


Pwy all gysylltu â chi neu 
weld eich proffil 


Hysbysiadau e 


Data personol e @ Technoleg sy'n nodi'n union 
ble rydych chi 


Polisi preifatrwydd e e Y rheolau sy'n diogelu data 
personol plant ar-lein 


Y Cod Plant e @ Gwybodaeth ynghylch pwy 
ydych chi neu beth rydych 
chi'n ei wneud 


2. Dyma ffôn Raya. 
Mae hi'n 11 oed. Allwch chi 
liwio gosodiadau'r ap fel Proffilio 
eu bod yn cyd-fynd â'r Cod aaan wrdd 
Plant? L L 


Gosodiadau preifatrwydd 


[] Isel L] Uchel 


Traciwr lleoliad 


| ]Ymlaen [| I ffwrdd 


